
^IoU derfynau y cldaear a gofiant, ae a 
Ar'ghyydd; a holl dylwyfUau y cenhedlc 
ant gcr dy fron di'” 


Oaerfyrddin: Argrtffwyd gan S. Jones, Heol-y-Frio; 


CAM, 

Cenir ar y “ Don í'ECHan.” 

Deffrown, deffrown, ni becíiäduriáid, 

,I ’mofyn noddfa’nawr i’r enaid; 

Y mae yn amser i ni sobri, 

Mae’n gẁladni’n awr yn'llaẃn gulëunî . 
Llawenbewch, drigolion daear, 

’Nawr cyfododd Haul cyíiawnder, 
üwchben ein dû ardalodd tywyll, 

A meddygyniaeth yn ei esgylh 

Diolch byth i’r lesu tirion, 

Efe a gollodd waed ei galon, 

I’m prynu’n llwyr oddÌYýrth fy mhechod 
A fy maioh oedd imi’n ormod. ‘ 

Cenwch, frodyr yn hyfrydol 
Eawl yn ufydd i Dduw nefol, 

Am fod son am iechydwriaeth 
Yn ein gwlad ni’n awr mor helaeth. 

Ar y groes bu E’u dyodde’, 

Ar y groes bu’n gwaeddi ‘ Madde!’ 

Ar- y gròes ò dau yr hoelion 
Collodd lesu waed ei galon. 


3 


J)yma’r gwaed rwyf yn ei garUj 
Dyma’r gwaed rwyf yn ei hoífi, 
Dyma’r gwaed rwyf yn ei leicio, 

Diolch byth i’r lesu am dano', 

Nid wyf nes er caBtü a r dafod^ 

Heb adnábod fy anwyl Briod; 

' Yn y nef y tíiae ilawenydd 

Gyda’r Arglwydd yn drägywydd. 

Diolch byth it’, Arglwydd tirion, 

Ti orchfygaist fy ngèlyniotí: 

Ti yw’r íFordd á’r gẅìr oleútíi', 

Dyro’th Ysbryd sanctaidd i ini. 

’Ewyt wedi dweyd yn d’addewidion, 
Mae “gwyn fyd y pur o galon* 
Hwnw wel y gwir a’r bywyd, 

Ac yn y üefy i'nae e’tí hyfrỳdl 

Yn dy law mae fíbrdŵ y byŵÿd,' 

Lle ítíae llaŵenydd'A’r hoHi wynfyêỳ 
Atì'gyHon Duw sydd yno’n barod • 

1 syrthio i lawr i foli’r Drindod. 

Mae rhyw hiraeth ar fy nghalon 
Ani fyn’d yn mlaen at Frenin Seion : 
Gwyn fy myd na bawn ni yn barod 
î ganu mawl fy anwyl Bríod. ‘ 




Dod dy nerth i mi^n hyí’ryd . ; 

I fyn’d yn mláen i íF^rdd y bywyd,' 
Fel na raid i mi mo’r ofni 
Na chaf ganu gyda’r le^. 

Ynyr afon welodd Eseciel ■ - • . 

' Gynt yn loyw fel y grisial,'^ 
"Golchfi’n lan oddiwrth f’anwiredd, 
Mi gana’th foliant yn y diwedd. 

O na welwn fy anwyl Geidwad, 

A minnau’n barod pan fo’n dyfod, 
Wedi iddo’n ddrud fy mrhynu,, 
Ewy’n gobeithio cael ei gwm’ni. 

Ei enw Ef yw Duw’r trguaredd, 

Ei enw Ef yw’r mawr anrhydedd; 

Ei enw Ef yw’r gogoneddus, 
Bendigedig f’o Duw a’i ’ẅyllys. 

, ' Ei enw Ef yw Brenin heddwch. 
>0’ỳdag Ef mae pob diddanwch; ' 
i ■ Mil o filoedd sy’n ei foli, 

Gwyn fyd y rhai sydd yn ei gwm’ni. 


Thomas Gbiffith». 





